[oe oanu, En 


TAITH NICK, 


Neu y Diafol yn ymweled a'r Wlad. 


Ryw fore Nic! 
O'i nyth, m 

Ï edrych sut 
Y ddaear a 


Yn gorwedd wrth y clawdd 
Fe welai 'ffeiriad meddw, 

A Nick a dd'wedsi'n hawdd, 
“ Peth goreu wnes yw cwrw.” 


Pan.oedd eu gwyr o dre, 
Fe welai bedair menyw 
— Yng nghyd yn yfed te, 
Gan adrodd clap yn salw; 


Yn union eb efe 

“ Er bod fy nhŷ o'r mwya”, 
Ni wn oes genyf le 

I gyd i'r genedl yma.” 





Sd 


— an gn 
Mc ; “ | 
2 us 
Yn nesaf yn y cwrdd < 
Yn glau fe ganfu eneth, | 
Yn edrych am ei hwrdd, a Î 
Heb feddwl am y bregeth ; | 
« 
Ac arall wrth ei chap &L 
'N ei bino yn y dirgel; | -_ 
A Nick a wedodd chwap, A 
““ Mae 'nheyrnas eto'n ddiogel.” ja 


Yn rhifo arian hen 
Yn nesaf gwelai gybydd ; A'R 
A gwedai Nick ar wen, 0. 
“* Mi fynaf ffwrnes newydd.” 





Fe welai ustus tew 
Yn derbyn pedair hwyad, 
Gan Sion o Bant-y-Rhew 
A gurodd Sion bant-dafad ; 


A gwedai Nick ar hyn 
Yn glau a llawen ddigon, 
““ Rwy'n hoffi yn y llyn 
Cael cwmni.bonneddigion.” 


Yn gorwedd ar y llawr 
Yn agos i gyfreithiwr, 
Fe ganfu neidr fawr, 
A hyny yn y parlwr; 
O chwerthyn aeth yn llawn, 
Fe gofiodd am y 'sgrythyr, 
Sy'n d'weyd mai “ hyfryd iawn 
Yw trigo yng nghyd o frodyr.” 





o 


UR Fe glywai, garwr pur, 
O'r pulpit yn ei ddifrio ;— 
el Nick wedai “ Cyn bo hir, 
ca Yn ffryns ni fyddwn eto,” 
<P? Fe glywai Sion Pant-teg, 

MU O'r cwrdd ^nol dyfod adre, 
Ŵ Uw wraig yn rhoddi rheg 
Ci Am borthi hen wr gwine' ; 
—_ 

| A Wil o Bark-y-ne, 

« Yn gweddïo'n faith aflawen, 
|» Ac yn ei boced e& 


Swllt ddrwg ym mherfed “taten ;* 


A Nick a wedai 'nawr, 

“ Mi ro'f i'r rhai'n fy mendith ; 
'Does dyn ar ddaear fawr, 

"Wy'n garu'n fwy na rhagrith.” 





sa Yn nesaf ar ei daith, 
Mewn caban llawn o dyllau, 
Ca'dd fenyw wrth ei gwaith, 
A*i phlant yh dysgu hymnau ; 


Yn salw ^'drychodd Nick, 
Ac ymaith aeth yn union ; 
Gan dd'weyd, “* Wel dyma dric, 
Na wnelsai bonneddigion.” 


Yn nesaf i'r Plasmawr, 

Fe aeth at Sgwire Bigbol, 
Fe glywai'i enw 'nawr, 

Yn barchus a chyfrifol ; 


* Bwllt ddrwg mewn potaten i droi ei liw, a'i gwneuth- 
uriedrych yn dda. 





4 


Y cynydd wrth y cŵn, 

A'r Sgwire wrth y deiliad, 
Oedd am y mwya” A swn, 

I enwi'r diawl yn ddibaid. 


Yn nesaf yn Landwr, 

le glywai bregeth ffyrnig ; 
Gan un ag oedd yn siwr, 

Ei fod e'n etholedig ; 


A Nick a safodd draw, 

Yn chwerthyn wrtho'i hunan ; 
Ae aeth i siglo llaw, 

A'r gwr pan ddaeth e' allan. 


Yn nesaf clybu ddau, .. 
Grefyddwr yn ym byncio; ; 
Y ?sgrythyr yn coíffâu, 
A'u gilydd yn difrio ; i 


A gwedai Nick, “ Hei, ho, 
lae 'nghalon yn gwresogi ; 
Nid af fi adre dro, 
Mae'r byd mor hyfryd imi.” 





